CAN ANERCHIADOL 


e.W. DUFFASSHETONSMITH,Ysw., 

AEE Y FAENOL, 

A.TÌ. X>I>'5rFOIDIA.3D I’W OEr>. 

Mesub :—“Modney March " 

1 . Mab anerch Aer y Faenol 
Yn waith rhagorol gân, 

Er mawr ddymuniant llwyddiant fyddo 
I’w lunio iddo’n lânj 
Mae’r Faenol yn mro Arfon, 

Ar fron oruchel fri, 

0 hen sefydliad bonedd deulu, 

A’r rhai’ny ’n enwog ri’; 

A’r un oeddynt gyda’r Penrhyn, 

A’r Plas Newydd, Môn, i’w dilyn. 

Aent i daith oedd dra pheryglus, 

Sef i ryfel boeth arswydus, 

Nes cyrhaedd i Faes Bosworth, 

Yn eorth bawb yn un, 

0 blaid Hari Tudur Mona, 

Yn fyddin llawna’u llun. 

2. Ond yno syrthiodd Richard 
A’i gâd o’r bron i gyd, 

Ar ol hyny coroni Hari 
Gan fyddin Cymry ’nghyd, 

Mae’r Faenol eto’n enwog, 

Hi fydd ardderchog fyth, 

Ac yno’n byw o deulu rhadlon 
Mae George Assheton Smith, 

Mae ef o hil Cefnamwlch deulu, 

Ac 0 Lima’n uniawn hanu, 

lawn foneddion Arfon ydynt 

O’r pymtheg llwyth yn Ngwynedd deuynt, 

O’r rhai’ny daeth Yictoria, 

Ein Banon ninau’n awr, 

Sy’n llywodraethu’i phobl yn gywrain 
0 fewn ein Brydain Fawr, 


X20SXI3 Í7> 


2 


3. Mae Aer y Faenol ỳntau, 

O’i neiniau ’i ieidiau’n dod 
0 hil Gomer enwog emau, 

Fu bena’ o’n blaenau’n bod; 

Ac o’r hen Brydain Iwythau, 
Sylfaenwyr breiniau’u bri, 

Ao Arthur, frenin Brydain gaerog, 
Fu’n enwog gyda ni. 

A Hari saith, sef Hari Tudur, 

0 Brydain eto o’r un natur, 

Ac o’r un hil daeth Aer y Faeuol, 
lawn yw dywedyd teula tadoî. 

Ei ganmoì sydd yn gymwys 
Heb orphwys tra bo’m byw, 

A llwyddo bo ei oes i redeg 
Drwy deg ragluniaeth Duw. 

4. Ei ’stad sydd fawr ragorol, 

0 hen dreftadol dir, 

Ao iddû’n disgyn o’i hen hynaif, 

Hon saif yn Arfon sir; 

Mae ynddi fwnau coper, 

Mewn tryder mawr mae’r trâd; 

Ond mwnau’r llechi sy’n rhagori, 

Er llenwi mawr wellhad. 

A bro Llanberis ydyw’r llefydd 
Lle mae’r llechau mewn mawr gynydd, 
Er digoni Brydain diroedd 
Ac ermyru llongau’r moroeddj 
Ac felly gwaith i bobloedd 
Yn lluoedd yn mhob 11 e, 

Er llenwi eisiau y teyrnasoedd 
A’r ’nysoedd is y ne’. 

5. Mae’n iawn i Aer y Faenol, 

Yn unol er mwynhad, 

I ymbriodi â’r Cymry gwaedol 
O’r hen frenhinol had; 

Mae pymtheg llwythi Gwynedd 
Mewn mawredd yn ein mysg, 

O’r rhai’n mae ledi& ein palasau 
Yn meddu doniau dysg. 


3 


Dyma ddefnydd mamau enwog, 

Ac yn rhianod hil coronog; 

Addas famau i freuhinoedd, 

O ba’i eisiau, i deyrnasoedd. 

Maent oll yn ledts gwridog, 

Ac 0 ardderchog wawr— 

O’r rhai’n doed llwythau cenedlaethol 
0 fewn i’r Faenol Fawr. 


6. Áo hefyd Aer y Faenol 
Fo’n llwyddol er gwellhad, 

I fod yii Farchog sir Gaernarfon, 

Dros glydion bobl ein gwlad; 

Pan ddelo’r íFordd yn oleu, 

Gwnawn ninau bob yn un 
Er rhoddi’n Smh'h o fewn ein Senedd, 

A’n tuedd yn gytun. 

Ac iawn y byddo’u cynddrychioli, 

Er anrhydedd i’w fawrhydi, 

Fel bo’n heisiau ninau’n haeddol 
O dan fwyniant Aer y Faenol; 

A’r Cymry fo’n rhinweddol, 

Yn unol is y nen, 

Ac Aer y Faeuol mewn anrhydedd, 

Is mawredd lesu, Amen. 

ÜWEN WILLIAMS. 


Waunpawr, 

Zlun y Sulgwyn, 1869. 


PENILLION AR YR UN TESTYN, GAN CLWYDFARDD. 

Tôn:—“ Ymdaith Gwyr Sarlech'^ 

Dowch, drigolion Môn ac Arfon, 

Gyda’ch gilydd o un galon 
Gywir addas wladgaryddion, 

Heddyw i gadw gwyl; 

Doed ein pendefigion hefyd 
I fwynhau y wledd ddarparwyd; 

Ymorlonweh, dowch mewn bvwyd, 

Dowch mewn hyfryd hwyl. 


4 


Gwroniaid gwlad y bryniau, 

Dyrchefwch eioh banerau, 

Hen Gymry glan, gwlad y gân, 

Yn ddyddan bo’ch am ddyddiau; 

Wele’r diwrnod wedi gwawrio, 

Bu dysgwyliad hir am dfino, 

Bendith nefoedd fawr fo arno 
Tra bo’r byd yn bod. 

Daeth Assheton Smith anwylgain 
I’w hygar un-ar-hugain, 

Yn Aer i ’stat o fewn ein gwlad 
Sydd mewn mawrhad yn Mrydain: 
Gorfoleddwn, llawenychwn, 

Gwawriodd arnom enwog ddwthwn; 

Hwre filwaith heddyw floeddiwn 
Nes dadsain cylchau’r rhod. 

Heddyw telir yn ein talaeth 
Gan oreugwyr wir warogaeth, 

Iddo miloedd r’ont ganmoliaeth, 

Yr odiaeth wron syw. 

Ust! mae’r dosparth gweithiol hefyd 
011 yn wresog a llawn yspryd 
Yn mawrygu’r dydd ei ganwyd, 

A’i enwog gylchwyl wiw; 

Clywch uchei swn magnelau, 

A hofí’us glyoh ein llanau, 

A pheraidd sain ein corau cain 
Yn dadsain ein mynyddau: 

Brysier, tanier ein coelcerthi 
Ar bob oopa o’r Eryri; 

Cymru lanwer â goleuni, 

0 barch a bri dilyth. 

Tra’r erys tir Eryri 
A’i banau teg uchelfri, 

A thra bo gwlad hen Gymru fad 
Mewn gwir fawrhad yn oesi: 

Tra t’w’no’r haul ar grib y Wyddfa, 

Enw Assh’ton Smith ni phalla, 

Aer y Yaenol yn Arfonia 
Berarogla byth. 

AEORAFFWYD GAN H. HÜMPHRSYS, CASTLB SQUAEB, CAEIINABYON. 


